WikipediA 


Kisango 


Kisango (au Kisangho) ni krioli ya Afrika ya Kati ambayo ni lugha kuu na lugha rasmi ya nchi hiyo . 

Imetokana na Kingbandi cha Kaskazini , katika iamii ya lugha za Niger-Kongo. Hiyyo ni krioli isiyotokana 
na lugha za Kizungu , ingawa imekopa maneno mengi kutoka Kifaransa . 

Mwaka 1988 ilikuwa lugha mama ya watu 450,000, na lugha ya pili kwa 1,600,000. Inatumika pia katika 
sehemu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Chad. 


Viungo vya nje 


■ Online Sango English French Dictionary (https://web.archive.Org/web/20190322154848/http://i 

oelandjes.com/sangolex/) 

■ Sangonet.com (http://www.sangonet.com/) 

■ Established French loanwords in Sango (http://www.ling.lu.Se/disseminations/pdf/44/Thornell.p 

df) 

■ A site in Sango - Yanga tT Sangho tT BeafrTka (http://sango.free.fr/) 

■ Sango lessons in French (http://sango.ti.laso.free.fr/) 

■ Sango computer terminology (http://sango.free.fr/bkr lendo.htm) 

■ PanAfrican LlOn page on Sango (https://web.archive.Org/web/20070429182013/http://www.pa 

nafrillOn.org/wikidoc/pmwiki.php/PanAfrLoc/Sango) 

■ Resources in and about the Sango language (http://www.language-archives.org/language/sag) 



Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kisango kama historia yake, uenezi au 
maendeleo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?stub&title=Kisango 
&action=edit) . 


Rudishwa kutoka " https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kisango&oldid=1109585 " 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 18 Aprili 2020, saa 14:05. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji . 































